CAN DDUWIOL; 


Y Siomedigaeth o roddi Hyder ar y Byd Daearoi, 

YN NGHYD a’R 

BODDLONDEB O YMDDIIll|rC^ /5 3\^ j 
YN Y GWIR AMDDIFFYNWH^n^ ^^^ ) 

Gan y Farchedig WÍLLIAM WILLIAB^^^S^ Í 
Bala, argraffedig gan lì. Saundcrson . 18 II. , 

A R ryw ddiwrnocLhafaidd hynod, 

Mewn myfyrdod wrthai ’m hun, 

Mi orphwysais dan bren gwyrdd-IaSj. ì 
Heb gymdeithas unrhyw ddyn; 

Griddfan ’r oeddwn ac och’neidio/ '1 1 

Holi a çhwestiyno yn ddwys; 

P’le eawri i gyfaill erbyo adfyd, 

I roddi ’m goglud a’m holl bwys. 

Dechreuais çhwilio ’r greadigaeth. 

Eang, helaeth, odiaeth, wiw, 

Megys Plentyn anghali cyndyn, 

I ymofyn rhosyn hardd ei liw* 

Edrych arno, hwnw yn gwywo, 

Rhwng fy nwylp heb ddim ilês, 

Colli ngafael arno yn ddirgel, 

Ar yr awel gynta’» Wìccs. . *, 


Hep bientyn ngc etíîéaö, ona y n ^raawr ry anrnyaeao.7 








Pe meddwn l'atiaö gwledydd India, 
Sidan Persiii, aar 'Peryw, 

Cyfoeth Tyrci a Mysco/ì, 
l'm 'dityru tra bwyf byw; 

’Nhwy a gymren’ eu hädéhydd, 

Ryw foreuddydd neu brydnaw.n, 

Megys ’deryn gwyllt i’r goedwig, 

Ail gynnyg arno byth ni chawn. 

Gẅr-öig a phltìtftaffrins anwylgu, 

Sydd yti oefnn artìai r, n lân; 

Oan íy 'ngadáel yn 'fyrihWfwéî, 

Gwres a rhyfel brŵd a tfhân, 

Pan ddelo ?étörtnydd *fel Cawodydd, 

Mawr o gystu'dd aOi fyr öíhen, 

Ni weîai g^faiìl diatíWádal, 

A-all fy nẃfryOnal'dan j n©n. 

Mi welais ’getìfyfẂrintí a hòffais, 

Ac mi a’i cerais megy’brawld; 

Addawodd 1 i ftìi dtìillád 'Mcfltd, 

A gwisg o ’sgârl’äd am • fy‘ nghnawd, 

Mi gawn böb péth wrth fodd'fy ngbalön, 
Os byddwn iddo yn ffyddlon was, 

Cawn fyw ’n ddiddìffyg fel gwr boneddrg, 
A dawns a miwsig jn ei blas. 



Mi 'sgriíëtìáfUm* ỳ x*ytäîit t 
\ BY D a’i ddichel îlawù o frâd, 
Llawn o* ê#ylt a llawn ô w'enwyn, 

O goppa ei goryn hýd ei draedl; 

Fe addawodd i mt fil o feethau, 

Nes fy hudo â chwedl dêg: 

Er móí Ilŷfŷ'ftt oedd ei ymadrodd, 

Ni chyflaẅnodd ün o ddêg. 

Dechreüais goffa yr hétt addewddioti 
A fuase’ rhyngom ni eyn hyn, 

P’le mae ’r byw fel gwr boneddig, 
P’le mae’r crys o gamrig gwytì, 

P’le mae’r gwely m&n^blu fynei è , 

P’le mae’r gader wíw-ber ddtud, 

P’le mae’r seigian bras a ? r swceW^ 
P’le mae’r gwin a’r patlwr clud. 

P’le maè’f dillad hafdd o fäfìd, 
P’le mae’r wisg o ’scaflad matn, 

P’le mae’r etifeddîaeth wi'W-gof, 

Ai i gyd yn átìghof aeth ý rhai’n, 
P’le maé’r tai á ? r firaedd îlýdain, 

P’ie mae’r arian, p’ÎÈ nẅè ’í aaf; 

Rho addawest i ẁfi ýtt ertìcst, 

Beth dal gwr ottest ottd‘ei ait% 


Hep bientyn nsc etíieao, ona 


y n ^mawr ry anrnyaeau 





P’le mae'r hawddfyd a’r pleserau, 
A’r trjsorau hardd eu drycb, 

P’le niae’r march a gai farchogaethj 
P’Je mae’r etifeddiaeth wych: 

Fe’m hatebai ’n ddigon eliwerw, 

A golwg arw salw ei wêdd, 

3Na chawn i ganddo ond arcli ac amdo, 
Na thi 


ár i geibio pnd hjd.íj mêdd. 

Fe aeth fy nghalon yn aflonydd, 
Pan glywais i ’r fath newy.dd syn ŷ 
Ar ol ymdeithio yn fy lludded, 
Tyla gwared pant a bryn, 

H ìf a Gauaf tywydd garw, 

Goddef Uawer chwerw loes; 

Y byd a’i olud a ddiflanoddj 
Fe’m gadawodd tan y groês. 

Hudodd Denias, crogodd Iudas , 
A Haman ddiras gyda rhain, 
lesebel a’r Cawr Goiiah, 

A roddwj 7 d rhwng y cwn a’r brain; 
Arweiniodd fyrddiwn wrth ei gadw_ 
Pr pwll dyfwn dan y clo, 

Tynodd berfedd hen. Iehorjam, 

Yr adyn truan trwm y.w ’r tro. 



5 


Fe yrodd Ahab i waìigofíy 
A Zimri i ymlosgi yn y tân, 

Brenin ìlerod er morlaned, 

A roddodd rhwng y pryfed mân ; 
Mawrion greigiau ’n erbyn ereigydd,. 
Curodd ’menydd llawer mîl> 

Y mae ’n arwain pawb ar ddidro^ 

Na byddo ’n rhodio ’r llwybr cûl. 

Ni chaf fi ddarllain gair na’i wrando, 
Na myfyrio am fyd a ddaw ; 

Aflonyddu fy meddyliauj, 

Weithiau yma ac weithiau draw, 

O fy nhraed i goppa ’nghoryn, 

Fe wnaeth fy esgyrn gwan yn friw;. 

Nes magu llawer dolur chwerw, 

> Rwy ’n hanner marw er bod yn fyw» 

Ffarwel iddo mi a’i gadawa’? 

Af oddi yma i ryw wlad bell;; 

Mae fy byder a fy ngobuilh, 

Y caf fi ryw gydymaith gwell: 

Gwell i’w dau nag un bob oesoedd, 

1 dramwy drwy ’r ardaloedd cúl; 
Y’mhob gofidiau a chaledi, 

Mae ’r Iesu yn welL na deg can míL . 


Hep blentyn nsc etîíeaö, ona y n ^raawr ry anrnyaeau 




Fe drn'rarâocMf éi lieFoì 'nÈfÉfr, 
V/-tî» ferch y wẅig ó -'ÖaîiéWM^, 
Fe ddaeth yn uriidtì á’ri maò ofrááiM 
Adre’ yn ditìriW áf èî.-âad;* 

Cyfaill* tìỳmtttí purei an ‘m f 
iNerth i’r e<íwan èadartì dŵiỳ 
Am ei braidd y ẁiàe ’tì gdfálti, 

Cyn a chwfedi ’t diîtìw 1 dẅ’íi 

Fë fu gÿda ’r Prophẁyd IúM, 
Gynt yn mola *r rööffíl iììaŵr i J 
Gyda Dafydd yn rb’ỳfeta, 

Gynt â hen G'àiiüh Gäŵr, 

Gyda PAöíí/ a’r hën ddysgÿblîóiT; i 
Yn tawelü ’r ’át'oföm gfdf, 

Gyda Phctr är ÿ dÿfróedd, 

Ymaflödd yn èi ddWytaÜr èfl 

Dyma ’r Ptrl & gŴr fy ëhá’rd', 
Y’mhob caethiWëd faètí ä" hiaẃr, - 
IESU yn groyw dán èi eftẃ, 

Sydd yn Ilari# nfef á‘ BaWí; 

PERL a bferỳ ÿhdragÿẁydd, 

PERL o ddèfnÿdd itìtìŵr ei bTÌfe; 
Aîpha Omega fy feriẁid cofiẅ; 

Na fodiilötìá ä* ìáẀrẁ fcÿtìdîAi 



7 

tttefl m ẃoddir, ( perl ni fo$gir lÿ ' 

Perl ni ẅrfíŵrlb^h i «Ŵj 
Perl a íweiir y f n jâjyiiglẃWb 
Pan ddarfydjdo ’íi dda®iarl]â?, 

Perl a wueiíF i’rirhai a’i : caffq, 

Seinio cân na jdderfydd f biyth;î 
O fewn i gaere ’r nfífoedd fí'ifí’,, 

Y'mysg myrddiyne o rif y gwlitfr: 

Mi gaf weithian ẅl RHI&WWi 
Roi ergyd ar yí Qr&<i n bfír, 

I’r hwn a’in çarodd ac,affli, nerjthẅdd# 
Awdwr bydofíddífljaw^ ŵŵec* 

Tad goleuni aw,dwr ; )hywyid # 

Pwysaf ar ei addeẃidti-fíf, 

Tana droswyf d’ adain dirion, 

Pan y delo ’r ’storjOtBi igref. 

Fe addawodd i mi wisgoedd gwynion, 
Yn lle bratiau budron tlawd, 

Gwisg a bery heb waethygu, 

Cyfiawnder Iesu anwylgu frawd; 

Gwisg drag’wyddol ni heneiddia, 

Gwisg yw hon na threuîiathjim, 

Gwisg briodas yw ei henw, 

Gwisg a geidw byth yn -wyn. 


Het> nientyn nsc etíîeaa, ona y n traawr ry anrnyaeao.7 




Pe meddwn ddawn rhyw angel uchod, 
Neu seintiau ’r ddaear isod faith; 

A chanu *n gynnil flynyddau ganmih 
Yn mysg yr eppil eiddil íaith; 

Methu wnawn a chwrdd â geiriau, 

Boddi wna ’m synwyrau ’n lan, 

Chwilio a darlJén pob ysgrifen, 

Methu gorphen ar y gân. 

Caned yr angelion uchod, 

A seintiau’r ddaear isod faith^ 

Caned clych a chaned organ, 

A phob aderyn wiwlan iaith ; 

Llwch a baban anwybodus, 

Ac anfedrus iawn wyf fi: 

Haleluia, sain Hosanna, 

Mi ddystawa cehwch chwi. 



Bala, Argraý'edig ga* 
R, Saünderson. . - 




